હું તમને સાચે જ કહું છું, આખા વિશ્વમાં જ્યાં 
પણ આ સુવાર્તાનો ઉપદેશ કરવામાં 
આવશે, ત્યાં તેણીએ જે કર્યું છે તે પણ 
તેણીના સ્મારક તરીકે બોલવામાં આવશે. 
માર્ક 14:9 


ચાર સત્યો છે જેને આપણે સંપૂર્ણ રીતે સમજવાની જરૂર છે: 


6 ઈર્‌વર તમને રાહે છે! 


ઈશ્વર ઈય્‌છે છે કે તમે તેમની સાથે સૂવર્ગમાં શાશ્વત જીવન મેળવો. 
હા, દેવે જગંત પર એટલી બધી પ્રીત કરી કે તેણે તેનો એકનો એક દીકરો 
આપયો. દેવે તેનો દીકરો આપ્યો તેથી તેનામાં દરેક વ્યક્ત જે વશ્વાસ 
કરે તેનો નાશ ન થાય, પણ તે અનંતજીવન પામે. જ્હોન ૩:16 


ઈશ્વર ઈચ્છે છે કે તમે અર્થપૂર્ણ જીવન જીવો. 
ચોર ફક્ત ચોરી કરવા, મારી નાખવા અને નાશ કરવા આવે છે. પણ હું 
આવ્યો છું જેથી તેઓને જીવન મળે, અને તે પુષ્કળ મળે. જ્હોન 10:10 


જો કે, ધણા લોકો ય ર્‌ણ જીવનનો અનુભવ કરતા નથી અને શાશ્વત 
જીવન વશિ અનશિ્ચતિ છે કારણ કે... 


છ માણસ સ્‌વભાવે પાપી છે. 
આનાથી તે ભગવાનથી અલગ થઈ ગયો. 


સઘળાએ પાપ કર્યુ છે તેથી દેવના મહમિ। વષિ સઘળા અધૂરા છે. 
રોમનો 3:23 


જ્યારે લોકો પાપ કરે છે, ત્યારે પાપનું વેતન-મરણ કમાય છે. રોમનો 6:23 


જેમ માણસ એક જ વાર મરણ પામે છે અને પછી તેનો ન્યાયથાય તેવું 
નરિ્‌માણ થયેલું છે. હેબ્રી 9:27 


પણ તે લોકો જે કાયર છે, જેઓ માનવાની ના પાડે છે, જે ભયંકર કામો કરે 
છે. જે હત્‌યા કરે છે, જે વ્યભયારનાં પાપો કરે છે, જે દુષ્ટ જાદુ કરે છે, 
જે મૂર્ત પૂજા કરે છે, અને જે જૂઠું બોલે છે, તે બધા લોકોને સળગતાં 
ગંધકની ખાઈમાં જગ્યા મળશે. આ જ બીજું મરણ છે. પ્રકટીકરણ 21:8 


જો માણસ તેન। પાપને કારણે ભગવાનથી અલગ થઈ જાય, તો આ 
સમસ્યાનો ઉકેલ શું છે? અમે ઘણીવાર આને ઉકેલો તરીકે વચિરીએ છીએ: 


ધર્‌મ, સારા કાર્યો, નૈતકિતા 


જો કે, ભગવાન દ્વારા પ્રદાન કરવામાં આવેલ એક જ ઉપાય છે. 
9 ઈસુ ખ્રસિ્‌ત સૂવરૃગનો 
એકમાત્ર રસતો છે. 


ઈસુએ ઉત્તર આપ્યો, “હું માર્ગ છું. હું સત્ય છું અને જીવન છું. પતિ 
પાસે જવાનો માર્‌ગ ફક્ત મારા દ્વાર છે. જ્હોન 14:6 

ખ્રસિત પોતે તમારા માટે મરણ પામ્યો. અને મરણ તે તમારા પાપની એક 
ચૂકવણી હતી. તે મારે નહોતો. પણ ગુનેગાર લોકો માટે તે મરણ પામ્યો. 
તંમને બધાને દેવર્ની નજીક લાવવા તેણે આમ કર્‌યુ તેનું શરીર મરણ પામ્‌યું, 
પરંતુ આત્‌મા દ્ધારા તે સજીવન થયો. 1 પીટર 3:18 

જે વ્યકૃતનિ દીકરામાં વશ્વાસ છે તેને અનંતજીવન છે. પણ જે વ્યક્ત 

દીકરાની આજગા પાળતો નથી તેને કદાપ તે જીવન મળશે નહ. 

દેવનો કોપ તે વ્યક્ત પર રહે છે. જ્હોન 3:36 


છ આપણે આપણા મુક્ત માટે પ્રભુ ઈસુ 
ખ્રસિતમાં વશ્વાસ રાખવો જોઈએ. 


હું એમ કહેવા માંગુ છું કે તમે કૃપાથી તારણ પામ્યા છો. અને તે કૃપા તમને 
વશ્વાસથી મળેલો ઈ. તમે તમારી જાતે તારણ પામ્યા નથી. તે દેવનું 
દાન છે. ના! તમારા કાર્યોથી તમારું તારણ થયું નથી. અને તેથી કોઈ પણ 
વ્યક્ત પોતાની જાતે તારણ પામી છે તેવી બડાઈ ન મારી શકે. 

એફેસી 2:8-9 


ભગવાનને આ પ્રાર્થના વશ્વાસથી કહો: 

પ્રભુ ઈસુ, મારા માટેના તમારા મહાન પ્રેમ બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ 
આભાર. હુ કબૂલ કરું છૂં કે હૂં પાપી છું અને હું માફી માંગું છું. મારા 

પાપોનો દંડ યૂકવવા માટે ક્રોસ પર મરવા બદલ આભાર. હુ મૃત્યુમાંથી 
તમારા પુનરુત્થાનમાં વશ્વાસ કરું છું. હવેથી, હું તમને મારા ભગવાન અને 
તારણહાર તરીકે વશ્વાસ કરું છું. હું તમારી શાશ્વત જીવનની ભેટ 
સૂવીકારું છું ખને હું મારું જીવન તમને અર્પણ કરું છું. તમારી આજ્ગાઓનું 
પાંલન કરવામાં અને તમારી દૃષ્ટમાં સારાં બનવામાં મને મધ્દ કરો. આમેન. 


જો તમે ઇસુ ખરસિતમાં વશ્વાસ કરો છો, 

તો તમારી સાર્થે નીચે મુજબ બન્યું છે: 

* તમારી પાસે ભગવાન સાથે શાશ્વત જીવન છે. 

વ્યક્ત જિ દીકરાને જુએ છે, અને તેનામાં વશ્વાસ મૂકે છે. તેને 
અનંતજીવન મળે છે. ક વ્યક્તનિ છેલ્લા દવિસે ઉઠાડીશ. એ મારા 
પતિની ઈચ્છા છે. જ્હોન 6:40 

# તમારા બધા પાપો માફ કરવામાં આવે છે. ્યૂદકાળ, વર્તમાન, ભવષ્યિ) 
દેવે આપણને અંધકારની (શૈતાન) સત્‌્તામાંથી મુક્ત કર્યાં છે. અને તે જ 
આપણને તેના પ્રવિ પુત્ર (ઈસુ) ના રાજ્યમાં લઈ આવ્યો. પુત્રએ 
આપણને છોડાવવા માંટે કમિત યુક્વી છે. તેનામાં જ આપણને આપણા 
પાપોની માફી પ્રાપ્ત થઈ છે. કોવૌસી 1:13-14 

* ભગવાનની નજરમાં તમે એકદમ નવા વ્યક્ત છો. 

આ તમારા નવા જીવનની શરૂઆત છે. 

જે વ્યક્ત ખ્રસ્તમય છે તે નવોદતિ છે, તે એક નવું સર્જન છે. જૂની 
વસ્તુનો વસિય થયો છે, બધું જ નવોદતિ છે! 2 કોરીથી 5:17 

* તમે હવે ભગવાનના બાળક છો. 

કેટલાક લોકોએ તેનો સૂવીકાર કર્યો. તેઓએ તેનામાં વશ્વાસ કર્યો. 
જે લોકોએ તેનામાં વશ્વાસ કર્યો હતો તેઓને તેણે કંઈક આપ્યું. તેણે 
તેઓને દેવનાં બાળકો થવાનો અષધકાર આપ્યો. જ્હોન 1:12 


સત્કર્મ કરવું એ મોક્ષનું સાધન નથી, પણ આપણા મુક્તનિ પુરાવો છે. 


ગોસ્પેલ ટ્રેક્ટ મહત છે. વેચાણ માટે નથી. 


